


CARREG .FEDD 
Y PROFFWYDI; 


Neu Fyfyrdod Difrifol mewn Mynwent ar ol 


| 106 0 WEINIDOGION 


A Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, y rhai a 
ymadawsant o'r byd hwn. 


| Gax EVAN GRIFFITHS (IEUAN O EIFION). 
fn 
Ya 
Tôn: “ Difyrwch Gwyr Aberffwaw.” 


Were 'nawr mi dreiaf draethu, . 
Galar-ganiad yn ddigelu, ôe yt 
Am y gwiwlon Weinidogion 
Welsom gynt ar furiau Seion : 

O ! mor wael yw eu gwedd, 

O ! mor wael yw eu gwedd, 

Heddyw'n dawel wedi tewi 

Dan leni oer y bedd. 


Pa le mae y Cynddiluwiaid ? 
Pa le mae y Patriarchiaid ? 
Pa le mae yr hen Brophwydi? 
Yn y tywod wedi tewi! 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae yr hen Ferthyron ? 

Pa le mae yr Apostolion ? 

Pa le mae yr Efengylwyr? 

Pa le mae yrhen Ddiwygwyr? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 





Pa le mae Bunyan a John Wesley, 

Martin Luther, Matthew Henry, 

Doctor Dodderidge a John Calfin, 

Andrew Fuller, Breese, Caerfyrddin ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


W b2i/2J í 








U 


Pa le mae Dafydd Rees, Llanelli, 
A'r ddau Jones, gynt o Lanllyfni, 
A John Walters, Ystradgynlais, 
Evans, Soar, Hughes o Ddowlais? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Davies, Aberteifi, 

Rees Phillips o Lanymddyfri', 

Griffiths, Castellnedd, a Bowen, 

Jones, Trelech, a Griffiths, Hawen? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Palemae Daniel Jones o'r Aber, 

Roberts, Dinbych, Williams, Llanfair, 

Jones, Maentwrog, J. P. William, 

Gyd ag Ismael Jones, Llandinam ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Peters o Gaerfyrddin, 
William Williams, Pantycelyn, ' 
Thomas, Bethlem, John Elias, 
Ellis, Llangwm, Christmas Evans ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Davies, Llanymddyfri', 
A John Herring, Aberteifi, 
Jones, Dolgellau, Morgans, Dole, 
Dafydd Davies, Abertawe ? 

O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Harris o'r Tynewydd, 
Doctor Watts, a Rees, Llanfynydd, 
Evans, Mynydd-bach, a Davies, 
Jones o Glydach, Evan Harris ? 

O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa lemae Thomas Davies, Cana, 
Jones o'r Moelfro, Thomas, Pisga, 
Owens, Soar, Jones, Treffynon, 
Jones a Saunders, Capel Seion P 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Griffiths o Dyddewi, 
Jones, Llangan, a Thomas Aubrey, 





J 
Howells, Boran, Jones, Llanddowror, 
Jones a Phillips, gynt o Fangor ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa.lemae Griffiths, Madagascar, 

Ac R. Morris o Dredegar, 

Hughes, Groeswen, ac Evans, Soar, 

Rowland Hill, a Jones o'r Cymer ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Griffiths o Lanwrtyd, 

A John Protheroe o Langynyd, 

Pugh o Fostyn, Humphreys, Cadle, 

Price, Owmllynell, Evans, Pembre ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Davies, Aberhonddu, 
Shadrach Davies, Abertawy, 
William Morris o Fryngwran, 
William Griffiths o Lanharan ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Ellis, Mynyddislwyn; 
Thomas Richards, Jones o Benllwyn, 
Hugh Hughes (Tegai), Lloyd o Gaio, 
A'r ddau Williams o Landeilo? 

O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa lemae Rowlands o Gwmllynell, 
Dafydd Williams, Aberangell, 
Jones, Caerdydd, a Lewis Powell, 
Lloyd o Henllan, Morgan Howell ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Rowlands gynt o Gonwy, 
William Jones o Bontarogwy, 
A John Joseph o Lanedi, 
William Morris tref Llanelli ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Robert Davies, Rhuthyn, 

Jones o'r Pandy, Evans, Penrhyn, 

Jones, Rhydbach, a Jones, Caernarfon, 

Hughes o Saron, Roberts, Brynseion ? 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 














4 X 


'Pa le mae Davies, Aberhonddu, 
Evans o'r Drewen 'nol hyny, 
Morgans o Bontrhydfendigaid, 
Henry Rees o dref Llynlleifiaid ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Griffiths o'r Casnewydd, 
Williams, Wern, a Rees, Llanewydd, 
Dafydd Thomas, Abergwyli, 
'William Williams, Aberteifi ? 

O! mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae John Jones, Llanddeusant, | 
A John Griffiths o Lanpumsant, | 
Thomas Evans o Gaerfyrddin, 
A John Williams, Pantycelyn ? 

O mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Richard o Dregaron, 
Daniel Jones o dref Caernarfon, 
William Edwards, gynt o Wreesam, 
A'r gwiw glodus Price, Llandinam U 
O!mor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa le mae Abram Jones, Llanfyllin, 
A John Thomas o Gaerfyrddin, 
Dafydd Evans, Aberayron, 
Daniel Williams o Dregynon ? 

O! nîor wael yw eu gwedd, &c. 


Pa lemae Williams o Fanchester, 
. Jones a Rowlands, Ebenezer, 
A John Thomas, Aberteifi, 
Dafydd Thomas, Dewibrefi ? 
O ! mor wael yw eu gwedd, &c. 
Ni chawn mwyach byth mo'u clywed 
Yn ein hanerch. chwaith na'u gweled ; 
Iwy sydd wedi myn'd o'n gafael, 
Oll i orwedd yn y grafael : 
O! mor wael yw eu gwedd, &c. 
(I barhau, yn y nesaf.) 


Joseph Williams, Argraffydd, Merthyr, 


